YMDDYDDAN 

RHWNG 


P.  Tye'd  yma,  Wil—  rho  glywed  im' ;  wyt  ti  yn  un  o'r  Saint 

A  hudwyd  ti  i  gredu  twyll  o'r'  fath  aufertbol  fainff 
B.  Y  gwir  raid  ddweyd,  Barcbedig  Syr ;  o'r  Saint  'rwy'n  gwnenthur  un, 

A  byn  am  fod  eu  crefydd  hwy  o  drefniad  Crist  ei  bun. 
P.  Betb  ŵyr  rhyw  hogyn  bach  fel  ti,  am  grefydd  Iesu  Grist? 

Mae'r  Saint,  yn  siwr,  yn  myn'd  â  thi  ar  frys  i  uffern  drist. 
B.  Mae'n  wir  na  wn  ond  'cbydig  iawn  ;  ond  gwn  fod  Crist  yn  fyw, 

A  bod  ei  eiriau  oll  yn  wir:   ce's  wybod  hyn  gan  Dduw. 
P.  Mae'n  oes  rhy  oleu  'nawr  i  neb,  i  gredu  petb  mor  ffol; 

'Roedd  Duw  yn  rboddi  gwybod  gynt,  ond  tyuodd  hyny  'nol. 
B.  Mae'n  rhoddi  gwybod  'nawr,  yn  siwr;  'rwy'n  dyst  fod  Duw  yr  nu: 

Pwy  byna^  wna'i  ewyllys  Ef,  caiff  wybod  hyn  ei  hun. 
P.  O,  taw,  paid  cellwair,  blentyn  ffol ;  'rwyt  yn  rhyfygu  'nawr. 

A  wyddost  ti  yn  well  nag  un  sy'n  was  i'r  lesu  mawr  ? 
B.  'Rych  chwi  yn  hyddysg,  Syr,  mi  wn,  ac  un  o  uchel  ach ; 

Ond  rhaid  eich  gwneyd,  cyn  gwybod  dim,  fel  un  sy'n  blentyn  bacb. 
P.  Ai'r  Saint  a'th  ddysgant  di  fel  hyn,  i  gablu  gwas  i  Dduw  1 

Da  blentyn,  gad  y  tylwyth  cas,  sydd  ar  eu  twyll  yn  byw. 
B.  At  bwy  yr  af  i  ddysgu'n  well  orch'mynion  Crist  dìgoll; 

'Rych  chwi  a'ch  plaid  yn  dweyd  yn  hyf,  nad  y'nt  i'w  dysgu  oll. 
P.  Na  chreda  ddim  a  dd'wed  y  Saint— gan  bawb  d'ystyrir  hwy  : 

Dos  at  ryw  euwad  parchus,  grwt  ;  na  chymmer  d'erlid  mwy. 
B.  Pob  rhai  sy'n  arddel  crefydd  gau,  a  berchir  gan  y  byd  ; 

Ond  d'wedodd  Crist  am  danom  ni,  mai'n  berlid  gaem  o  byd. 
P.  Paid  colli'lh  euaid,  blentyn  mwyu,  wrth  ddilyn  sect  mor  ffol : — 

Mi'tb  ddodaf  mewn  sefyllfa  wych  os  gwnai  di  droi  yn  ol. 
B.  Fe  dd'wedodd  Crist  mai  gwae  y  sawl  a  rwystrai  un  fel  fi ; 

Gwell  fyddai  'i  glymu  ef  wrth  faen,  a'i  soddi  yn  y  lli. 
P.  Y  Satan  bacb  ! — 'Rwy'n  myn'd  o'tb  ŵydd,  ni  pboenaf  wrthyt  mwy; 

Gwna  gredn'r  Saint,  a  cherdd  mewn  twyll  i  uffern  gyda  hwy. 
B.  Y  temtiwr  aeth — ac,  O,  fy  Nbad,  yr  hwn  wvt  yn  y  nef, 

'Rwy'u  diolcb  iiam  loddi  nertb,i'w  Iwyr  orchfygu  ef. 

J.  Dayis. 


i.    DATIS,   ARCRAFFYDD,    GEORGEBOW  N ,    MEBTHYR. 


